Wynyard  og  grendinni 

veturinn  1932  og  ’33 


Islendingatal 

HusraSenda 

/ 

1 

Wynyard-bas 

Veturinn  1932 — 33. 
RimcuS  af 

T.  T.  KALMAN . 


Margt  er  ser  til  gamans  gert 
geSi  t>ungu  aS  kasta. 
fcacS  er  ekki  einskisvert 
acS  eycSa  tiS  an  lasta. 

S.  Breififjorc 5. 


WINNIPEG 

PrentsmiSja  6.  S.  Thorgeirssonar 

1933 


UPPHAF. 

*a? 

1.  Lyfti  eg  mer  til  ljoSa-dyns 
langt  yfir  hae^tu  bu^tir, 
busracJendur  baejarins 
bacSar  opni  hlu^tir, 

2.  OfboSiS  mer  Kefir  hreint, 
her  um  bil  til  kvala, 
hvaS  hun  hefur  legiS  leynt 
landans  hofcSatala. 

3.  Margur  nytur  maSur  bar 
ma  bo  3tona  hita, 
gleymskunnar  1  feigcSar  far 
falla,  og  engir  vita. 

4.  Vildi  eg  bvi  vanda  beim 
voldugt  bragasrmSi, 
svo  acS  begar  halda  heim 
hofSinglegri  ricfi. 

Ollum  skal  baS  opinbert, 
orcS  bo  megi  halla, 
acS  eins  er  til  gamans  gert 
graeskulau^t  vicS  alia. 


5. 


UPPTALNING. 

w 

6.  JAKOB  NORMANN,  mjolkursali. 
Jakob  Normann  finn  eg  fyr£t, 
frem^t  og  syS^t  a  bakka, 
unnaS  hehr  ljoSi  og  li£t 

langa  aefi  og  skakka. 

7.  OLAFUR  HALL,  bondi. 

Olafur  Hall  bar  annar  byr 
y£t  viS  landamaeri, 
macJurinn  er  mikicJ  skyr 
me^t  a  raddarfaeri. 

8.  STEINLOR  GUNNLAUGSSON, 

malari. 

Staldra  vicS  hja  Steinbor  ma, 

3tor  er  ymsa  vega. 

MaliS  blandar  maSur  sa 
mikiS  og  akaflega 

9.  HALLDOR  HALLDORSSON, 

fa^teigna-  og  tryggingasali. 
Pa  er  Halldor  Halldorsson, 
hyr  og  viSmots  by^ur, 
honum  hefur  vicShalds  von 
vericS  allur  lySur. 

10.  STEFAN  TOMASSON,  bondi. 

Stefan  byr  a  bakka  her 
baejar  innan  linu, 
hyr  og  dagfars  haegur  er, 
heldur  vel  aS  sinu. 


11.  MAGNUS  INGIMARSSON, 

verkamacSur. 

Magnus  nefndur  maSur  er 
maetur  fraecSabulur, 
rokin  skyr  og  rett  fram  ber, 
raunar  nokkucS  dulur. 

1 2.  INGIBJORG,  LINDAL,  raSskona. 

Upp  skal  talin  Ingibjorg 
allra  bezta  kona, 
ensku  bornin  elur  morg 
upp  til  glaesi  vona. 

1 3.  VALDI  SCRHAM,  verkamacSur. 
Valdi  Schram  sitt  leggur  liS 
litiS  a  bo  beri, 

ser^taklega  sagar  vi8. 
sem  a8  vaeri  ur  smeri. 

1  4.  OTTO  BJARNASON,  velamacSur. 

Tyl  eg  Otto  babkargjorS 
bungar  raeSur  gatur, 
skriSdreka  um  skelfda  jorcS 
skeicSar,  mikillatur. 

1 5.  EGILL  HORDAL,  jarnsmicSur. 
Aldrei  verSur  Agli  svalt 

eSa  naer  a8  kikna, 
hamrar  jarniS  heitt  og  kalt 
hann  svo  Gallar  vikna. 

16.  TOMAS  HORDAL,  oldungur. 
Tomas  Hordal  efri  ar 

a  er  mikicS  hniginn, 
lengi  botti  karlinn  knar, 
kaenn  og  orSadryginn. 

3 


1  7.  SIGRlBUR  BjORNSSON, 

lausakona. 

Baeinn  hirSir  Sigga  sinn 
sael  l  karlmannsleysi, 
hata  segi^t  hjuskapinn 
hvaS  sem  moti  geysi. 

1 8.  OLI  ANDERSON,  verkamacSur. 
Finnur  Oli  Andersen 

ekki  fjarhags  bre^tinn, 
t>o.aS  eigi  ekkert  len 
utan  sog  og  he^tinn. 

19.  SIGURBUR  ARNASON, 

gaeslumaSur  skolans. 
SigurcS  gjarnan  greina  vil, 
gaetir  skolaljosa. 
k’aSan  leggur  aesku-yl 
ungra  blomarosa. 

20.  JOHANNES  JOHANNESSON, 

verkamaSur. 

Haiti  Joi  hraSar  ser 
hvert  sem  vikin  bera, 
si-^tarfandi  alt  af  er 
oft  ma  smatt  vel  gera. 

21.  kristjAn  bergsveinsson, 

slatrari. 

Urn  eg  knaann  Kri^tjan  get, 
kunna  fair  betur, 
sagar  hann  og  selur  ket 
sumar  baeSi  og  vetur. 

22.  MARGRET  og  KRISTIN  KR1ST- 

jAnsson. 

Margret  og  Kristin  maecSgur  tvaer 
mastar  saman  bua, 
gocShjartacSar  geyma  j^aer 
gocSa  sal  og  trua, 


6 


23.  FRIBRIK  DAVIBSSON, 

verkamaSur. 

FriSrik  ekki  fram  bja  geng, 
fae^t  hann  me^t  vicS  be^ta, 
mun  Far  lika^t  maetan  dreng 
meirihlutinn  fe^ta. 

24.  FRIBA  HORBAL,  Husfreyja 

Fric5u  Hordal  finna  ma 
farirSu  gaetilega, 
bus  og  bu  biS  be^ta  a 
beiskan  laus  viS  trega. 

25.  HILBA  HANSSON,  Ekkja. 

Hilda  prySi  be£tu  ber 
buin  ko^ta  botum, 
agaetlega  somir  ser 
su  a  ge^lamotum. 

26.  kristjAn  bergforson, 

VerkamacSur. 

Kri^tjan  befur  be^la  bu 
baeSi  skyr  og  hnellinn, 
bircSir  sa  meS  trygcS  og  tru 
taeru  skautasvellin. 

27.  ARNI  og  JORUN  SVARFBAL, 

Systkyni. 

Svarfdaela  ef  saekicS  fund 
soma  krynda  bla&i, 

Feirri  variS  vercSur  3tund 
vel  l  alia  3lacSi. 

28.  ARNI  EYJOLFSSON,  Lyfsali. 

Arni  byr  a  Asgeirs^taS, 

altaf  byr  og  glaSur, 
bann  a  dyra^t  beilsubacS, 
bann  er  skyrleiksmaSur. 


7 


29.  JOHANNA  JOHNSTON,  ekkja. 

Johonnu  i  brjo^ti  byr 
blossi  af  eldi  finum, 
hjartagaeSin  gefur  dyr, 
gomlum  focSur  slnum. 

30.  JULIUS  JOHNSSON,  bondi. 

Juliusi  mseta  matt, 
maSurinn  or&aglaSur, 
ly f tir  ber  \  lifsins  att 
laus  viS  baejarslaSur. 

31.  GUBMUNDUR  GOODMAN, 

verkamaSur. 
GucSmundur  er  gafna  or 
geymir  bjo^ar  sicSinn, 
karlmannlega  kempan  snor 
kiifur  og  sagar  viSinn. 

32.  STEFAN  MAGNUSSON,  smiSur, 

Stefani  viS  ^tonsum  hja, 

^tundin  bljdSs  big  bicSur, 
daetur  margar  ungar  a, 
allra  be^ti  smiSur. 

33.  MAGNUS  BJARNASON, 

velama&ur. 

Magnus  saemdum  smum  trur 
synir  fremd  l  tali, 
ljosa^traumum  les  bann  ur 
lausa  cent  og  dali. 

34.  SIGURBUR  JOHNSON, 

komkaupsmaSur, 
SigurcS  alskyns  rop  og  raup 
raenir  hjartagriSum, 

£*erir  hann  a  korni  kaup, 
kaer  af  baSum  hlicJum. 


8 


35.  MUNDI  SIGURBJORNSON,  bondi. 

Ef  aS  maetir  Mundi  t>er, 
mun  hann  hvergi  Kopa, 
buholdur  hinn  be^ti  er, 

— bragcJar  aldrei  dropa. 

36.  DORA  YOUNG,  ekkja. 

Dora  hefur  erfitt  att 
oft  um  langa  daga, 
ber  bo  jafnan  hofucS  hatt, 
heyri^t  aldrei  klaga. 

37.  JONA  AXDAL,  ekkja. 

Bornin  Jona  veSrum  ver 
vinni^t  timinn  hraSur, 
hennar  £tora  bjarta  er 
hopsins  griSa^taSur. 

38.  GUNNLAUGUR  GISLASON, 

smicSur. 

Gunnlaugur  a  haga  hond, 
hefur  margt  i  smiSum, 
sin  af  kergi  sagar  bond 
sem  vic5  eftir  biSum. 

39.  DAGMAR  THORLAKSSON, 

vatnsmacSur. 

Dagmar  vor  er  barfa  binl?> 
bo  acS  verji^t  folium 
vatniS  ber  hann  baeinn  kring 
bl  omarosum  ollum. 

40.  SIGRON  THORSTE1NSSON,  ekkja. 

Sigrun  kona  Sveins  er  bar 
soma  kvendiS  maeta, 
saran  djupu  sorgirnar 
sinni  hennar  graeta. 

9 


41.  HANNES  BENEBIKTSSON, 

verkamacSur 

Fram  hja  Hannes  fer  eg  ei 
fotspor  eitt  aS  ganga, 
hann  er  soma  og  gaeSa  grey 
goc5ur  acS  afla  fanga. 

42.  SOLRUN  JOHNSON,  lausakona. 
Heim  eg  saekja  Solu  kann, 

su  er  fljot  aS  gegna, 
aldrei  hefur  eigna^t  mann, 
einhverra  hluta  vegna. 

43.  PETUR  SIGURJONSSON,  bondi, 

Petri  froSum  finn  eg  hja 
fraeSi  bjdSar  minnar, 
a  hann  gloSir  innan  fra 
aettarmociur  sinnar. 

44.  FRlBA  LAXDAL,  ekkja. 

FriSa  Laxdal  lifsins  tap 
laetur  sig  aldrei  buga, 
ber  hinn  forna  skorungs  skap 
skracSan  l  gjorcS  og  huga. 

PuriSur  meS  brek  °S  ro 
bessum  byr  1  ranni, 
aldur  hnigin  er  hun  bo 
ogift  nokkrum  manni. 

43.  GUBMUNBUR  PORARINSSON, 

srmciur. 

GucSmund  smiS  eg  greina  kann 
gaetnari  faa  drengi, 
pipu  sina  passa  vann 
prySisvel  og  lengi. 

10 


46.  TRYGGVI  FRIBRIKSSON,  bondi. 

Ekki  blandar  Tryggvi  tru 
til  er  aSrir  heyra. 

Hefur  talsvert  haensnabu 
hann,  og  eitthvaS  meira. 

47.  SKULI  GOODMAN,  verkamaSur, 
Skuli  ber  sitt  hofuS  hatt 

horS  bo  reyni^t  glima, 
konu  hefir  enga  att 
aeSilangan  tima. 

48.  Au^turbaeinn  allan  her 
upp  eg  hefi  taliS, 

eins  og  maSur  serhver  ser 
saemilegt  er  valiS. 

49.  Ve^turbaerinn  verSur  si£t 
verri  aS  hofSatali 

allur  saman  ut  hann  bry£t 
undan  mannavali. 

50.  OLI  J6HANNESSON,  atoe&varitj. 

Ola  fyr^tan  finniS  b1® 
fari  Ijos  aS  dvina, 
afl^toS  ina  vinnur  viS 
verndar  eins  og  sina. 

51.  TED  EYJOLFSSON,  lyfsali. 

Roskur  bykir  Theodor, 

baS  mun  naerri  sanni, 

IvfiafroSpr,  lyndisstor, 
likur  herramanni. 

52.  ARNI  EGGERTSSON,  logmaSur. 

Arna  1  ogmann  findu  fljott 
flokiS  mal  aS  vega, 
lagaflaekjur  skyrir  skjott 
skratti  spamannLga. 

1  1 


53.  GRlMUR  LAXDAL. 

uppgjafa-bondi. 
Grimur  Laxdal  gleSi  ham 
gefur  ollum  raunum, 
land  her  aSur  nytur  nam, 
nu  a  eftirlaunum. 

54.  KRISTjAN  AUSTMANN,  laeknir. 

Kristjan  fiesta  maecSu  manns 
minkar  inn  viS  beinin, 
laeknar  hann  meS  lyfja  fans 
lifs  og  salar  meinin. 

55.  G1SLI  BENEDIKTSSON, 

kornkaupmaSur. 
Geta  ma  um  Gisla  vorn 
gloggann  meS  songviS  eyra, 
dundar  viS  acS  kaupa  korn 
kolasolu  og  fleira. 

56.  AGOST  S1GURBSSON,  prentari. 
Gusta  voskum  velli  a 

vill  nu  forlast  glima. 
prentsvertunnar  kempa  kna 
kvartar  um  harSa  tlma. 

5  7.  INGI  GUBJONSSON,  jarnbrautarm. 
Ekki  hefur  Ingolf  b  ar 
upp  acS  neinu  dagach 
sa  hefur  lengi  Sipiar 
sucSukatla  lagaS. 

58.  RAGNHEIBUR  KRISTjANSSON, 

ekkja. 

RagnheiSur  fra  Reykjavik, 
reynist  ymsum  meiri, 
ser  er  aS  eins  sjalfri  lik 
—  svo  eru  margir  fleiri. 

12 


59.  HARALDUR  HELGASON, 

Haraldur  sem  herna  byr, 
hann  er  skemtilegur 
atvinnan  bo  oft  se  nr, 
alt  af  ris  hans  vegur. 

60.  LEO  THORGEIRSSON, 

gullsmicSur. 

Leo  vildi  eg  maeta  meir, 
macSur  skyr  i  svorum 
silfurhringi  og  sitthvaS  fleir 
selur  ungum  porum. 

61.  HALLGRIMUR  AXDAL, 

TelefonsmacSur. 
Allir  heimta  Halla  ro. 
hann  viS  foninn  situr, 
eftir  vexti  er  hann  bo 
undarlega  vitur. 

62.  UNA  GUNNLAUGSON,  ekkja. 
Ekki  beigir  Unu  hot 

aras  vetrar  fanna, 

er  aS  fa£t  vicS  alskyns  dot 

ymsra  Brautarmanna. 

63.  PALL  BJARNASON, 

fyrverandi  fasteigna  og  bilasali. 

Pal  mecS  vitiS  voSalegt 
veit  eg  llkann  Snorra, 
stritast  vicS  aS  spilla  spekt 
spesiu-konga  vorra, 

64.  DAN  OLIVER.  tinsmicSur- 
Oliver  a  manna  mest 

mecS  hvern  leka  aS  sanna, 
gerir  hann  viS  gotin  flest 
goSra  baejarmanna. 

13 


65.  FRIBRIK  THORFINNSSON, 

kaupmaSur. 

Finna^t  skulum  Frigga  hja 
fair  veita  betur. 
harcSvoruna  selur  sa 
sem  aS  enginn  jetur. 

66.  ALDlS  EYJOLFSSON,  ekkja. 

Stendur  Aldis  Eyjolfsson 
enn  \  fullum  bloma, 
hennar  aefi-yndi  og  von 
allan  £tunda  soma. 

67.  GUNNLAUGUR  EYRIKSSON, 

musik-kennari. 
Gunnlaugi  er  glettnin  bja 
goS  a  ollum  fotum, 
musik  kennir  macSur  sa 
me^t  F<5  eftir  notum. 

68.  JON  REYKDAL,  verslumarmaSur. 
Reykdal  hlySir  rikri  lund 
rausnar  prySi  meSur, 

geymir  bliSa  glec5i£tund 
gegnum  hriSarveSur. 

69.  SIGURJON  og  GUBRUN  AXBAL, 

Axdals-hjonin  aefi-maedd 
enn  er  gott  aS  finna, 

FacSan  ^treymir  gloSin  glaedd 
gamal-  merkra  kynna. 

70.  SIGURBUR  BJARNASON, 

raffraeSingur. 

SigurSur  FricSrikssonur  kann 
sigri  hrosa  dyrum, 
rafurmagni  rennir  hann 
rettum  eftir  virum. 


14 


71.  JON  ANDERSON,  velamacJur. 
Glimir  Jon  vicS  gatur  Jjratt 
gamall  velahestur, 

honum  treysta  hiklaust  matt 
hann  er  manna  beztur. 

72.  VIGFUS  BALDVINSSON,  bakari. 

Ef  acS  bu  til  Fusa  ferS 
faercSu  gott  i  maga, 
baukar  hann  viS  braucSagercS 
bara  alia  daga. 

73.  GEIRI  HALLGRIMSSON, 

ulfararstjori. 

Valgeir  hefur  vit  og  spekt 
vinnu  stundar  slna, 
ser  hann  um  aS  saemilegt 
se  mecS  utfor  blna- 

74.  MRS.  JOSEPHSON,  ekkja. 

Josephssonar  fagra  fru 
finnur  heillarika, 
bindur  sig  vicS  bokstafstru, 
bibliuna  lika, 

75.  BJARNI  Og  GUDRON  STUR- 
LAUGSSON. 

Bjarni  og  GuSrun  bua  bar 
baecSi  l  sama  husi, 
virktum  kvaddur  viSast  hvar 
vina  skarinn  fusi. 

76.  JONINA  EYJOLFSSON,  ekkja. 

Jonina  um  efri  ar 
er  1  lund  acJ  kaeta^t, 
slnar  eigin  sumar  brar 
ser  hja  bornum  raeta^t. 

15 


77.  SIGURLAUG  FINNSSON,  ekkja, 

Somakonan  Sigurlaug, 
sinnar  aefigjafar 
forn  islenzka  fremdar  laug 
fram  tii  leiSir  grafar. 

78.  LORUNN  FINNSSON,  ekkja. 

Lorann  meS  ser  bokkann  ber 
Frek  og  hjartaglochr, 
faa  jafna  sina  ser, 
svona  er  aS  vera  moSir. 

79.  MUNDI  GOODMANN,  (Argyle) 

verkamacSur. 

Morg  er  sagan  Munda  kaer 
manns  er  gaman  drygi, 
sumar  b°  seu  bser 
sagSar  haugalygi. 

80.  LORBUR  JOSEPHSSON, 

verkamaSur. 

t^orSur  ennba  praukar  her 
t>o  seu  kaldar  naetur, 
halfnaS  er  verk  \>a  haficS  er, 

— harm  ser  naegja  baetur. 

81.  VILLI  EINARSON,  malari. 

Einarson  eg  somamann 
si-^tarfandi  orSa, 
mjdlinu  smaerra  malar  harm 
me^tann  baenda  forcSa. 

82.  STEINI  BERGMANN,  kaupma&ur. 
Ekki  gleymi^t  ASal^leinn 

a  \>6  sumum  graeSi, 
ljufur  maSur  lyndishreinn 
lifs  er  ^tundar  gaech. 

16 


83.  EMMA  EYJOLFSSON,  ekkja. 
Emma  heitir  Eyjolfsson 
ekkja  bloma  vafin, 

bornum  sinum  vaxtar  von 
veitir  onnum  kafin. 

84.  SIGURBJORG  og  SIGURVEIG 

AXDAL. 

Boggu  og  Veigu  be^t  eg  veit 
binda  hjortu  saman, 
bvorug  sael  til  solar  leit 
saei  a  hinni  aman. 

83.  HJORLEIFUR  HJORLEIFSSON, 

kornkaupsmacSur. 
Hjorleifs  er  ei  lipur  lund, 
litiS  haegt  acS  sveigja, 
a  hann  trey^tu  alia  3tund, 

'  aSrir  hvacS  sem  segja. 

86.  SIGGI  BLONDAL,  verkamaSur. 
Siggi  Blondal  byr  her  nae^l 
besT;a  dreng  er  fundum, 

vinnu  ymsa  viS  hann  fae£t, 
vinnulaus  a  3tundum. 

87.  SIGURJON  SVEINSSON,  oldungur. 
Sigurjoni  Sveinsson  hja 

sagan  margrar  hricSar, 
manndoms-raunir  rekur  fra 
risnu  landnam^ticSar. 

88.  B/ERINGUR  HALLGRIMSSON, 

verkamaSur. 

Baering  goSan  bonda  tel, 
buin  dygcSum  vera, 
hefur  indaelt  hugarbel. 
hafi  ’ann  nog  aS  gera. 

17 


89.  JOHANN  og  FRIBRIKA 
BAVIBSSON. 

J oi  og  Rikka,  macJur  ma 
muna  ykkur  lengi, 
enga  bykkju  bar  a&  sja 
t>o  aS  skrikkjott  gengi. 

90.  BJORN  BJORNSON,  smicSur. 

Mikil-virkur  ma  hann  Bjorn 
minna  en  liticS  sofa, 
bornin  ung  og  oframgjorn, 
ollu  goSu  lofa. 

91.  KARL  JOHNSON,  velamacSur. 

Ekki  fer  hann  Karl  meS  kukl 
kraft  er  bilum  gefur, 
verSur  samt  acS  byhb  og  bukl 
brafaldlega  tefur. 

92.  EINAR  BJARNASON,  verkamacSur. 
Einar  minn  vicS  heilla  hag 

hefur  nog  aS  saga, 
svalt  er  undir  solarlag 
suma  vetrardaga. 

93.  BJORN  OLAFSSON, 

kornkaupmacSur. 
Bjorn  Olafsson,  maetan  mann 
margir  hlutir  saema, 
baenda  korniS  kaupir  hann 
kann  ba&  be£t  aS  daema. 

94.  TOBIAS  TOBIASSON,  murari. 

Ekki  hefur  lificJ  lecS 
laniS  Toblasi 

spilar  bridge  og  murar  mecS, 
me^ti  puSurvasi. 

18 


ENDIR. 


95.  Nu  er  lokicJ  nafnaskra, 
njoti  keir  sem  lesa, 
svo  acS  muni^t  oldum  a 
oil  1  kessum  pesa. 

96.  Lof^lyr  vorn  um  lond  og  sjo 
latum  vicSa  fljuga, 

fceirra  manna  rugli^t  ro 
sem  reyna  um  hann  aS  ljuga. 

97.  Vindum  segl  viS  hae^ta  hun, 
hveriir  sem  acS  vona, 
minka  ekki  ma  um  dun 
maSur  eSa  kona. 

98.  Enginn  vandi  er  acS  na 
einhverri  fjandans  lysu. 

KveS  svo,  landar,  ykkur  a 
eiginhandar  visu. 


19 


\ 


EFTIRM/ELI. 


SIGURJONS  EYRlKSSON 
og 

ASGEIRS  BLONDAHL. 

Herna  vantar  eitthvaS  a, 
ekki  fyltur  bragur, 
big  er  ekki  sjon  ac$  sja 
solarlitli  dagur. 

Tomlegt  er  um  £tac£  og  £tund, 
3topult  viS  aS  bjara, 
begar  myrkrin  bjaka  lund, 
ba  er  hvergi  acS  fara. 

HecSan  eru  horfnir  tveir 
hof&ingsmenn  ur  baenum, 
altaf  kelur  meir  og  meir 
mann  \  vetrarblaenum. 

Mmir  vinir  voru  beir 
virtir  ocSrum  betur, 
begar  bennan  laga  leir 
lomdu  form  og  vetur. 

Marga  glaSa  morgun^tund 
man  eg  Sigurjoni, 
meSan  aS  hans  letta  lund 
let  ser  fatt  aS  tjoni. 

f^ratt  og  jag  um  ba&  og  hitt 
brottinn  frekar  treindi, 
bo  ac$  oftar  maetti  mitt 
miSur  a  er  reyndi. 

20 


E^ar  var  baecSi  brek  og  mal 
bo  a8  yki£t  slagur, 
oldungshaerur,  unglingssal, 
oSlings  hjartabragur. 

Og  er  varSi  vitiS  be^t 
vaen^tu  jarSarsali, 
skrauticS  varS  aS  skreyta  fle£t 
Skagafj  arcSardali, 

Merkt  var  svaricS  mannsins  li£t, 
“Margt  bd  fenni  i  sporin, 
eg  var  SkagafirSi  fyr^t 
faeddur,  alinn,  borinn.” 

b>a  var  bjart  aS  horfa  heim 
hlytt  um  FjorcS  og  Stapa, 
vorkunn  er  bd  vini  beim 
verSi  sart  aS  tapa. 


E>a  er  margt  eitt  kvoldiS  kaert 
kuldan  burt  aS  flaekja, 
og  um  skapicS  orSiS  vaert 
Asgeir  heim  aS  saekja. 

Hunvetningur  hlar  i  lund 
harm  var  margar  3tundir, 
en  hans  snjalla  prySis-pund 
pryddi  allar  lundir. 

E^rafalt  var  vicS  ymsum  ytt 
andans  holta  b°kum, 
okkur  varS  b&  ollum  hlytt 
oft  acS  malalokum. 


21 


Eins  er  flugum  heim  um  haf 
holtum  acS  og  drogum, 
bar  var  djupur  omur  af 
eigin  hjartaslogum. 

Efldra  fossa  orku  slog 
eSa  brim  vicS  ^trendur, 
bessi  fogru,  fornu  log 
feliu  1  vina  hendur. 

Vinnipeg  er  bytt  bja  ber? 
-—-bo  se  ljotur  skolli 
einn  aS  verSa  aS  una  ser, 
oft  meS  kulda  hrolli. 

VerSur  skar  ef  veit  eg  beim 
vaert  um  kaldar  naetur, 
ba  viS  ljosiS  goSa  geym 
geisla  er  hlyja  laetur. 

Vetrar  kylja  vertu  nu 
viljug  hratt  aS  keyra, 
morgunbaenir  minar  bu, 
matt  beim  hvisla  1  eyra. 

Laer  skulu  varpa  von  og  ro 
voku^tundir  yfir, 
verma  me£t  \  myrkri  bd 
meSan  vetur  lifir. 

T.  T.  KALMAN. 


22 


BYGDARBRAGUR. 

Buendatal 

r 

Islendinga 

kringum 

Wynyard-bas 

Veturinn  1932 — 33. 


Eftir  fjorcJungaskiftum. 
Rim  ad  af 

T.  T.  KALMAN. 


1. 


w 


Baendur  her  og  buar  allir, 
bicS  eg  ykkur  hljoSs, 
yfir  landsins  hreysi  og  hallir, 
hefja^t  skal  til  IjoSs. 

2.  Kny  eg  mina  £terku  3trengi, 

£tig  a  bogan  minn, 

svo  aS  megi  lifa  lengi 
lofetyr  minn  og  t>inn. 

3.  Ivetta  bolvacS  bnubb  og  hnippir 
hnitaSs  braecSralags, 

drepa  skulu  krafta  kippir 
kvaeSa  minna  3trax. 

4.  HlusticS  bi^  og  bljoSir  £tandiS 
hvaS  sem  fyrir  ber, 

1  bungum  sogum  ef  a8  andiS 
eitthvaS  missicS  ber. 


24 


SUNNLENDINGA- SLAGUR. 


5.  hAlfdan  barbal, 

Byrja  skulum  Half  dan  hja 
hann  hefir  lengi  bari^t, 
kvennfolkinn  karlinn  sa 
kaenlega  hefur  vari^t, 

6.  ASGE1R  GUBJONSSON. 

Heim  a  Asgeirs  garcS  eg  geng 
goSan  hold  skal  saema, 
bonda,  eins  og  be^ta  dreng 
buar  allir  daema. 

7.  ALLI  GUBJONSSON. 

Alii  fiesta  lSju  kann 
akur  sinn  acS  laga, 
oft  bvi  glaSur  eiga  vann 
upp^tigningar  daga. 

8.  SIGURGEIR  AXBAL, 

Geiri  hefur  bua  be£t, 
bondinn,  allur  hvitur, 
yfir  kerru,  og  okuhe^t 
ansi  dryginn  litur. 

9.  JON  ARNASON. 

Jon  her  landi  einu  a 
afram  er  sig  aS  spjara, 
gaetilega  i  sakir  sa 
segi^t  muni  fara. 

10.  BEN  JOSEPHSSON. 

Bensi  mec5  sin  born  og  fru 
byr  l  gocSu  standi, 
sicSan  aS  hann  trollatru 
tok  a  bondalandi. 


25 


11.  HALLDOR  BARDAL. 

Saekja  vil  eg  Halldor  heim, 
hofcSingslundin  slinga, 
maetir  fcer  hja  manni  beim, 
merkra  Ijosvetninga. 

12.  6LI  BARDAL. 

Lybbinn  hefur  Oli  yfet 
yfir  timabilicS, 
aS  hann  hefur  ekki  gif^t 
aldrei  get  eg  skiliS. 

13.  LORHALLUR  BARDAL. 

Lorhalls  balar  bylgjan  fri 
bondann  bjalar  £toran, 
baenda  malum  ollum  1 
er  hann  salartoran. 

14.  HANNES  GUDjONSSON. 

Gamla  Hannes  GucSjonsson 
gott  er  manni  aS  hrosa, 
honum  sanna  veita  von 
Veiga,  Anna  og  Rosa. 

15.  BOGI  og  FRIDRIK  PETERSSON. 

Bogi  og  FricSrik,  braecSur  tveir, 
bua  a  nae^tu  grosum, 
freeing  enga  bekkja  beh 
bo  vicS  sumir  hrosum. 

16.  OLGEIR  GUNNLAUGSSON. 

Ekki  gleyma^t  Olgeir  ma 
uti  l  GallabygSum, 
landi  blomgu  byr  hann  a 
buinn  otal  dygcJum. 

26 


I  7.  MAGNUS  GUDMUNDSSON. 

Magnus  t>ar  \  somu  sveit 
situr  ut  a  landi, 
aeskuvonin  ha  og  heit 
honum  er  Ilf  og  andi. 

18.  JON  VESTDAL. 

Joni  Ve^tdal,  viti  metin, 
vex  nu  fle£t  \  augum, 
mun  ^>6  hre^tur  eiga  enn 
urg  l  be£tu  taugum. 

19.  PALL  VESTDAL. 

Pall  sitt  eigiS  passar  bu 
prunkinn  margt  aS  laga, 
hefur  sinni  tapaS  tru 
toluvert  bessa  daga. 

20.  BJORGVIN  VESTDAL. 

Bjorgvin  heitir  broSir  hans, 
buinn  morgum  ko^tum, 
oft  viS  ^trangar  erjur  manns 
uti  l  vetrarfro^tum. 

21.  SIGURDUR  SOLVASON. 

SigurcSur  a  saemdar  bu 
sinnar  eigin  jarSar, 
minni^t  glacSur  gullsins  nu 
gamla  SkagafjarSar. 

22.  STEINGRlMUR  B.  JOHNSON. 

Grimsi  breiSar  ekrur  a 
avoxt  sem  acS  bera, 
bufugl  bykir  b^gninn  sa 
bar  er  gott  aS  vera. 

27 


23.  KRISTINN  JOHNSON. 

Kri^tinn  3tendur  erjum  \ 
eins  og  vanalega, 
engin  bd  a3  efni  ny 
yfir  se  aS  vega. 

24.  BRYNJOLFUR  JOHNSON. 

Lengi  F>otti  Brynka  bu 
baeta  3trjala  gleSi, 
silfur  haerur  hylja  nu 
hofuS  sem  rec5i. 

25.  VALDI  JOHNSON. 

Vinnusamur  Valdi  knar 
voxt  ei  flikar  riorum, 
a  b<5  margur  maSur  har 
minna  \  sinum  forum. 

26.  NIKULAS  GUDMUNDSSON. 

LandiS  nam  her  Nikulas 
nytur  bondinn  trui, 
hefur  baech  hurcS  og  las 
hann  a  sinu  bui. 

27.  LULLI  MAGNUSSON. 

Lulli  undir  hlynum  hie 
hefur  fiesta  vegu, 
bessar  fronsku  segir  se 
sinar  elskanlegu. 

28.  GUNNAR  GUDMUNDSSON. 

Gunnar  sa  hicS  hyra  haf 
himinn  blaan  spanna, 
bloSiS  aa  brjo^ti  gaf, 
bonda  braan  sanna. 

28 


29.  MUNDI  GOODMAN. 

Ekki  segir  Mundi  margt 
mikicS  fatalaSur, 
en  morgum  verSur  hinna  hart 
hreinni  ac$  reyna^t  maSur. 

30.  KARL  GRlMSSON. 

Kalla  er  margt  til  ko^ta  sagt 
kann  harm  landbuna&inn. 
undir  sig  hefur  landiS  lagt, 
lifa  faer  i  ^taciinn. 

31.  ELIN  SCHRUP, 

Elm  gocSu  bui  byr 
bornum  smum  mecSur, 
aldrei  hun  af  holmi  flyr 
horS  bo  reyni^t  veSur. 

32.  HALLDORA  SIGURJONSSON. 

Dora  a  bingum  broskafricS, 
bykir  sling,  ur  hreysi, 

Islendingur  alia  tiS, 
eldar  kring  bbtt  geysi. 

33.  GUNNAR  jOHANNSSON. 

Heim  til  Gunnars  halda  skal 
heiSursmaSur  gaetinn, 
bjo&malin  og  besskyns  hjal 
bar  eiga  frem^tu  saetin. 

34.  OLI  BJORNSSON. 

Morg  sat  Oli  barfa  bing. 
brifa  vorra  aS  gaeta, 
broskagjornum  bingeying 
bar  var  ae  acS  maeta. 

29 


35.  BALDVIN  SIGURBSSON. 

FjoriS  olmt  1  Baida  brann 
breisklynt  3toku  sinni, 
afar  mikicS  iSjar  hann 
ekki  f)6  hann  vinni. 

36.  Sunnlendinga  svona  kveS, 
solin  roSar  veginn, 
indaelt  se  beim  lanicS  leS 
loksins,  hinumegin. 

AUSTMANNA-OBUR. 

37.  ARNI  SIGURBSON. 

Arna  fyr^tan  ey^tra  tel, 
a  hann  margt  \  vonum, 
li^tasnjallur  leikur  vel, 
lett  er  yfir  honum. 

38.  FRIBRIK  KRISTjANSSON. 

Lengi  hefur  FriSrik  faer 
fraekilega  dugaS, 
jafnvel  Elli  aldrei  faer 
ungling  slikan  bugacS. 

39.  OLI  Og  MUNBI  KRISTjANSSON. 
Oli  og  Mundi  dacJ  og  dug 
drengilega  syna, 

^tyrkia  R> eir  mecS  hond  og  hug 
hana  moSir  sina. 

40.  GUNNLAUGUR  GiSLASON. 

Gunnlaugur  haerur  bjartar  ber 
beint  og  kvikt  er  skreficS, 
og  solskinsdropi  sannur  er 
aS  sja  hann  gefa  i  neficS. 

30 


41.  Astvaldur  hall. 

Valdi  er  altaf  afram  jafnt 
upp  a  vicS  aS  lyfta^t, 
en  otrulega  er  harm  samt 
eitthvaS  lengi  aS  gifta^t. 

42.  KARL  MAGNUSSON. 

Koma  viS  hja  Kalla  ma 
katir  saman  spaugum, 
landbunaSinn  litur  a 
lofsamlegum  augum, 

43.  HOLMGEIR  GUDNASON. 

Hommi  byr,  og  harm  a  gott. 
hann  barf  ekki  ac$  fa^ta, 
bondasaelu  sinni  brott 
segi^t  aldrei  ka£ta. 

44.  BISMARK  BJARNASON. 

Inn  um  Bismarks  holdum  hlicS 
heima  er  aS  vanda, 
baukar  mikiS  velar  vicS, 
veitir  beim  lif  og  anda. 

43.  LEO  HALLD6RSSON. 

Leo  vaskann  viking  bar 
veit  eg,  rett  viS  bruna, 
fjogramaki  frekur  var, 
farinn  acf  bilast  nuna. 

46.  ALBERT  ISFELD, 

Albert  hefur  unga  sal, 
ekki  er  bvi  acS  neyta, 
baS  er  komicS  meira  en  mal 
menn  hefSu’  bacJ  til  sveita. 

31 


47.  TRYGGVI  HALLDORSSON. 

Tryggva  aldrei  um  var  spacS 
annar  eins  snilli  kraftur, 
sa  hefur  monnum  sumum  nac$ 
svo  aS  ^eir  ganga  aftur, 

48.  OLI  HALLDORSSON. 

Oli  hefur  ltak  synt, 
otull  sina  variS, 
og  svo  fyrir  baendum  brynt 
bolvacS  ^tjornarfariS. 

49.  ^ORLAKUR  JONASSON. 

Laki  elskar  ljoSiS  jpaegt 
lika  visur  kaerar, 
t>o  hefur  aldrei  bondans  baegt 
buhag,  ^tundir  vaerar. 

50.  Agust  Isfeld. 

Gu^li  marga  goSa  forn 
gaf,  og  ^tundum  fleira, 
situr  hann  \  sveitar^tjorn 
svo  hann  geti  rneira. 

51.  oskar  Isfeld. 

Bumann  Oskar  be£ta  veit, 
baetir  fle^tan  haginn, 
vifi  aldrei  viS  hann  leit 
vetrarlangann  daginn. 

52.  KRISTMUNDUR  GOODMAN. 

Mundi  er  bondi  fyr^t  og  frem^t, 
fin^t  sumum  skriticS, 
hvert  til  tignar  haerri  kernel 
held  eg  geri  liticS. 

32 


53.  BJARNI  F.  BJARNASON. 

Bui  sinu  Bjarni  ann 
baejar  hatar  skvaldur, 
en  giktin  er  aS  gera  harm 
gamlan  fyrir  aldur. 

54.  BJORN  GOODMAN. 

Bjossi  hefur  bybbinn  both 
baS  a  marga  vegi, 
buskapinn  me<5  soma  sott 
sama  a  nott  og  degi. 

55.  BJORN  J0SEPHSSON. 

Bjorn  er  saell,  og  burSa  knar 
bondaefna  me^tur, 
sjalfsagt  vegnar  seinna  skar. 
sannur  vinnu  heitur, 

56.  BJORGVIN  EINARSSON. 

Morgum  til  sin  Beggi  bauS* 
bondi  maeta  gocSur, 
safnaS  hefur  sinum  aucS 
sogulega  frocSur. 

57.  JON  BERGSVEINSSON. 

Gaefulega  gat  hann  Jon 
gamlar  b^autir  bugacS, 
jarSarinnar  barf  a  bjon 
bar  hefur  lengi  dugaS. 

58.  HANNES  ANDERSON. 

Hannesi  eg  hrosa  skal 
hvaS  sem  buskap  llcSur, 
djarfmannlegra  daetra  val 
drengja  farra  biSur. 

33 


59.  SIGTRYGGUR  GOODMAN. 

Tryggva  getur  gaefan  £tutt 
gerSu^t  bau  til  vina, 
yngdur  hefur  aftur  flutt 
ut  a  landsbygcSina. 

60.  t>ORBERGUR  HALLDORSSON. 

Eigi  skil  eg  eftir  Berg, 
ekkert  bu  bd  hah, 

3tendur  a  truum  trygc5amerg 
tjonsins  lausnargjafi. 

61.  JON  P.  JOHNSON. 

Jon  acS  dtilla  3trengi  kann 
£tormar  sig  bd  reisi, 
sagt  er  acS  lengi  soft  hann 
samt  vic5  kvenmannsleysi. 


62.  Ykkur  kveS  svo  austanmenn, 
oska  goSra  daga, 
ba8  ma  sjalfsagt  eitthvacS  enn 
ykkar  toluvert  laga. 


NORDLINGA-  LOG. 

63.  EDDI  SIGFUSSON. 

Edda  NorSling  fyrstan  finn 
fyrir  handan  baeinn, 
bondi  sa  viS  buskapinn 
baukar  allan  daginn. 

64.  VALDIMAR  GISLASON. 

Vitja  skal  um  Valdimar 
virtur  hirSumacSur, 
hyggicS  a  hann  hugarfar 
haegur  og  viSmots  glaSur. 

34 


65.  MAGNOS  O.  MAGNCSSON. 

Manga,  be^ta  merkisvorcS, 
ma  eg  ge^tur  vera, 
a  hann  me^ta  ocJalsjorcS, 

— og  svo  fle£t  acS  gera. 

66.  GUNNLAUGUR  MAGNUSSON. 

Laugi  heimi  haslar  voll, 
hann  er  viss  mecS  sigur, 
har  se'm  ytiS  Islands  troll 
acS  JdvI  skapi  digur. 

67.  OLI  O.  MAGNCSSON. 

Ola  er  jafnan  handtak  heilt, 
hans  er  prySis  itacSur, 
um  bacS  verSur  ekki  deilt 
aS  se  heilli  ma&ur. 

68.  SIGURBUR  JOHNSON. 

Siggi  snar  viS  ^tjornar  3taf 
£tyrir  hja  morgum  skelli, 
vetrarglecSi  vaenni  af 
veit  a  halasvelli. 

69.  SVEINN  JOHANNSON. 

Sveinn  er  her  a  sinum  3tac5 
soma  fornan  eykur, 
honum  saekir  elli  aS 
er  t>6  hvergi  smeikur. 

70.  KRISTJAN  ARNASON. 

Aldrei  Kri^tjan  undan  snyr 
ef  til  3tendur  bota, 
goSar  hefur  karlinn  kyr, 
kom  fra  Minnesota. 


35 


71.  PORIR  BJARNASON. 

VlcSa  for  hinn  brekni  Por 
byrmdi  ei  neinum  bygcSum, 
en  svo  for  ac5  einum  sor 
okkur  hreinum  trygcSum. 

72.  FRITS  FINNSSON. 

Frits  hefur  ekki  aefin  spilt 
eSa  daetur  margar, 
en  begar  baer  allar  eignaSt  pilt 
er’onum  fatt  til  bjargar. 

73.  JOHANNES  PETURSSON. 

Jafnan  hefur  Johannes 
jarSargroSri  unnacJ, 
og  er  ^trangur  ^tormur  bles 
^tyristokin  kunnaS. 

74.  HOSlAS  PETURSSON,  (innskot) 

Tokin  a  hann  Tobias 
tvitugri  maer  acS  hlua, 
en  helviti  er  hann  Hosias 
heppinn  viS  acS  bua. 

73.  JOHANNES  STEFANSSON. 

J oi  lek  a  landi  og  sjo 
lausabond  af  vetri, 
margri  “sokkur”  saeog  upp  bjo 
sem  varS  aldrei  betri. 

76.  BERGPOR  KRISTjANSSON. 

Beggi  engan  blundar  viS 
bruSur  hyran  vanga, 
sjalfsagt  skiljicS  betta  bi<5 
baer  er  ei  gott  aS  fanga. 

36 


77.  MANNI  DALMANN. 

Manni  dugnacSs  drengur  fri 
dregur  ac5  bui  von  du, 
fer  hann  oft  a  fiskeri, 
faer  ba  £tundum  brondu. 

78.  KRISTJAN  JONASSON. 

StacSicS  hefur  Stjani  ser 
^torudomum  ofar, 
ennba  glecSi  eigna^t  her 
ef  aS  giktin  lofar. 

79.  OSKAR  HALLGRtMSSON. 

Oskar  heima  hitta  vil, 
honum  gleymi  valla, 
saetan  dreymir  svanna  yl, 
sumir  feiminn  kalla. 

80.  JON  eyrIksson. 

Jons  og  Kriss  er  kem  a&  gatt 
ka£ta  skyssu  og  trega, 
bessi  missir  macfur  bratt, 
ma  baS  vissulega. 

81.  GUBNI  GILLIS. 

GucSna  um  eg  geta  ma 
gaetinn  er  aS  verki, 
bui  gocSu  bjarga^t  a, 
bondans  heicSursmerki. 

82.  ODDUR  BJARNASON. 

Odds  mig  heim  aS  biii  bar 
bjo  vic5  vatnanoldur, 
fallega  spegla  flotinn  bar 
fagurblaar  oldur. 

37 


83.  BJARNI  JOHANNESSON. 
H  eim  til  Bjarna  halda  vil, 
hann  er  jafnan  glacSur, 
verka  sinna  vandar  til, 
valinn  eljumaSur. 

84.  FRED  JOHANNSON. 

Fred  er  nu  a  Fritsa  3ta<S 
farni^t  honum  betur, 
mikicS  gerir  aeska  acS 
undir  harcSan  vetur. 

85.  M/EK  GILLIS. 

Magnus  er  sagSur  mannaval 
me£ti  iSjudrengur, 
bar  um  ekkert  bratta  skal, 
—betta  svona  gengur. 

86.  GISLI  GILLIS. 

Oft  er  Gisli  skyrt  mecJ  skraf 
skemtilega  froSur, 
sag&ur  lika  sumum  af 
sveitamacJur  goSur. 

87.  JOI  GILLIS. 

Joi  brekinn  vel  sig  ver 
viS  bo  sumir  kvortum, 
me^tur  hagleiksmaSur  er 
maeta  skyr,  —  a  portum. 

88.  NIELS  VlUM. 

Niels  bess  nu  nytur  skar 
naegju  sina  aS  fricSa, 
oil  hans  be£tu  bloma-ar 
bar’ann  ofurliSa. 


38 


89.  TOTI  JOHANNESSON. 

Nuddar  Toti  nott  og  dag 
nytur  sin  £>6  valla, 
sumra  vercJur  saeldarhag 
svipuslog  aS  kalla. 

90.  VALDI  GISLASON- 

Gislason  er  snaeldu  snar 
snuningum  acS  gegna, 
en  um  hug  og  hjartafar, 
hefi  ei  nacS  aS  fregna. 

91.  FUSI  SIGFOSSON. 

Sigfus  heim  t>a  saekja  skal, 
sa  er  bondi  valinn. 
yrkir  laglegt  akra  val, 
ymsum  fremri  talinn. 

92.  KRISTJAN  GISLASON. 

Kristian  eflir  akur  sinn 
eins  og  bonda  saemir, 
bregcSi’ann  ser  i  baeinu  inn 
broSur  engan  daemir. 

93.  MAGNUS  JONASSON. 

Saekinn  Magnus  ytir  a 
ekki  hart  f)6  fari, 
ljomi  bjartur  leitar  fra 
litlu  kertisskari. 

94.  FUSI  ISFELD. 

Isfeld  gamli  ekki  neitt 

.  undan  slaga  laetur, 
breki  fornu  t>b  se  breytt, 
t>a  eru  seigar  raetur. 

39 


95.  JON  KRISTjANSSON. 

Joni  hefi  eg  jafnan  hja 
jatacl  blocSiS  rauSa, 
blessi^t  frjalsi  bondinn  sa 
baeSi  1  lift  og  daucla. 

96.  ARNI  JOHNSON. 

Oldungurinn  Arni  kann 
arin  sin  aS  bera, 
brifna&sbondi  bykir  hann, 
bjoSarsomi  vera. 

97.  MUNDI  JOHNSON 

Mundi  roskur  rennir  skeicl, 
rlkt  og  djarft  er  pundicl, 
aS  bann  komi^t  langa  leiS 
litlum  vafa  bundich 

98.  BEN  JOHNSON. 

Bensi  hefur  hlotna^t  friS 
hjonabands  1  saelu, 
langa  daga  lift  viS, 
llfsins  sunnankaelu. 

99.  PETUR  THORLACIUS. 

Petur  myndar  bui  byr, 
bondi  heicSursverclur, 
hefur  baeSi  he^ta  og  kyr, 

— hann  er  svona  gerclur. 

100.  FOSI  THORLACIUS. 

Fusi  synir  fremdar  lundi 
fae^t  viS  jarcSabaetur, 
einn  1  boli  alia  3tund 
er  bo  kalt  um  naetur. 

40 


101.  GILBERT  SVEINBJORNSSON. 

Gilbert  £terkur  ^tormum  mot 
^tefnir  lifs  \  gaman, 
aldrei  drengur  aeSra^t  hot 
alt  bo  frjosi  saman. 

102.  BERGUR  JOHNSON. 

Fram  ser  rycSur  Bergur  braut 
beitir  gafna  jori, 
bokvisinnar  blessun  hlaut, 
be£ti  skola^tjori. 

103.  BRANDUR  SVEINBJORNSON. 

Bjart  er  yfir  Brandi  enn, 
bondi  l  skarra  lagi, 
svo  eiga  Ilka  sumir  menn 
sitt  af  be£ta  tagi. 

1 04.  V ALDI  HALL. 

Valdi  katur  leikur  log 
land  sitt  vel  bo  hirSi, 
songvaelskur  er  hann  mjog, 

— en  er  b^S  nokkurs  virSi. 

105.  BJORN  LAXDAL. 

/Eskan  bjarta  Bjossa  kring 
ber  a  vaengjum  funa, 
ekki  bo  vicS  einteyming 
eftir  giftinguna. 

4 

1 06.  SIGGI  SIGFOSSON. 

Lands  l  fylking  leitar  Sam 
lengra  en  naer  acS  gruna, 
saekir  l  bungum  sinnis  ham 
sigur  l  natturuna. 

41 


107.  STEINI  GAUTI. 

Lengi  geymi^t  Gauta  vorn, 
gaetinn,  fatala&ur, 
hann  a  konu,  hann  a  born, 
hann  er  acSalsma&ur. 

f 

108.  JON  JONSSON  fra  Myri. 

Joni  slyngur  IjoSa  ljar 
HfiS  yngir  dofiS, 
bingeyinga  hroSur  har 
honum  syngur  lofiS. 

109.  STEINN  SIGFUSSON. 

MoSur  sma  3tycSur  Steinn 
£tor  og  verka  hracSur, 
um  bo  skygni^t  ekki  neinn 
eSlis  hreinni  maSur. 

1  10.  GUNNAR  SIGFUSSON. 

Gunnar  nae^tur  baenum  byr, 
bl  asir  lif  viS  honum, 
engum  vanda  undan  snyr, 
ungum  ^tuddur  vonum. 

111.  Ta  er  lokic?  bessum  hatt 
bar  ma  finna  losa, 
kanske  eg  se  aS  gletta^t  gratt, 
en  gaman  er  ac$  brosa. 


VEST  ANVER  A  -  VISUR. 
112.  JON  JOHANNSSON. 

Joni  fyr^tum  ve^tan  ver 
vil  eg  skyrum  maefa, 
mannfelagsins  malin  bver 
rnikiS  fus  a3  baeta. 


42 


I  1 3.  Oli  stefAnsson. 

Oft  er  gamniS  Ola  hja 
oska^tund  sem  lengir, 
gocSir  halsar  segir  sa 
seu  herna  engir. 

114.  MUNDI  s.  GOODMAN. 

Er  harm  Mundi  aflaklo 
oft  vie?  til  bess  fundum, 
svona  1  hljoSi  sagt  er  t>6 
sjai^t  hyr  a  ^tundum. 

113.  JON  JOHNSON  POST. 

Soma  Joni  silfurhar, 
sa  hefur  brugSiS  vigri 
morg  og  breytin  bonda  ar, 
buinu  3tyrir  Sigri. 

1 1 6.  H ALLDOR  GUDJONSSON. 

GocSu  Dori  bui  byr, 
breytin  lundin  rika, 
getur  veriS  skolli  skyr, 
skemtilegur  lika. 

I I  7.  JONAS  JOHNSON. 

Jonasar  heim  l  hlaS  eg  trecS 
hann  er  aefimocSiir, 
aftur  svo  mecS  saemdum  kveS, 
sselir  bondi  goSur. 

1 18.  NYMUNDUR  JOSEPHSSON. 

Nymundar  ei  notiS  fae, 
nautnir  burtu  sviftar, 
drungi  yfir  drengsins  bae, 
daeturnar  allar  giftar. 

43 


119.  HALLDOR  JOHNSON. 

Halldors  se£t  eg  heim  a  bekk, 
hann  hefur  gott  af  sliku, 
hoppin  yms  hann  hloticS  fekk 
her  i  Ameriku. 

120.  GUNNAR  JOHNSON. 

Gunnar  vel  sinn  dtundar  £tacS 
£tor  og  mikil-latur, 
bondasaelu  byr  hann  aS 
bysna  hyr  og  katur, 

121.  BARNEY  JOHNSON. 

Bjossi  bykir  bara  skyr 
bonda^tandi  aS  eira, 
hann  er  nu  ac$  kaupa  kyr 
kindur,  svin  og  fleira. 

122.  PETUR  THORSTEINSSON. 

Petur  Steingrims  prycSis  fle^t, 
passa  skolan  faer’ann, 
bo  er  eins  og  ba^  se  be£t 
begar  skellihlaer’ann. 

123.  ELLI  1NGJALDSSON. 

Elli  sair  akurlond, 
ollum  fus  aS  bjona» 
ploggin  yms  meS  haga  hond 
hann  er  lika  aS  prjona. 

124.  SIGURDUR  MAGNUSSON. 

Sigga  eg  af  alhug  ann, 
ekki  er  sliku  aS  neita, 
bua  ekki  betri  fann 
bonda,  ut  til  sveita. 


44 


125.  JOHANN  BJORNSSON. 
Herna  Joi  Bjornson  byr, 
buinn  morgu  aS  gleyma, 
viltur  eins  og  veiSidyr, 

— vaer’ann  bara  heima. 

126.  EGGERT  BJORNSSON. 

H  eim  til  Eggerts  fus  eg  fer 
finn  bann  hlyja  blaeinn, 
ekkert  fyrir  bondann  ber, 

— braut  t>d  rif  um  daginn, 

127.  STEINGRlMUR  JOHNSON. 

Steina  hja  er  £tundin  fle£t, 

3tiltur  sunnanandi, 
hefur  allra  bua  be£t 
baenda,  ut  a  landi. 

128.  KONRAD  KRISTJANSSON. 

Konna  liSur  lificS  hja 
lett  meS  saeldar  hogum, 
handa  kulda  hefur  sa, 
held^t  a  koldum  dogum. 

129.  HANS  BJORNSON. 

Hansi  aS  visu  ungur  er 
undir  kreppu  vetur, 
gaddinum  sig  bd  glaSur  ver, 

— geri  t>eir  eldri  betur. 

130.  kristjAn  KRISTJANSSON. 

ViS  hja  Stjana  3taldra  skal 
3turinn  mun  hann  ekki, 
t>acS  er  eins  og  kuldans  kal 
.  karlinn  aldrei  b^kki. 

45 


131.  J0L1US  BJARNASON. 

Julli  heima  eflau^t  er 
um  sitt  bu  aS  huga, 
hugsar  minna  acS  hraSa  ser 
heldur  en  vel  acS  duga. 

132.  BERGUR  DAVIBSSON. 

Bergur  eiginn  siglir  sjo 
sem  viS  ilia  lyndum, 
bondinn  me^ta  bjargarklo, 
buinn  vic$  ollum  vindum. 

133.  JON  BUASON 
Baeti^t  gomlum  Buason 
bysna  erficS  glima, 
bornin  eru  be^ta  von 
bondans  alia  tima. 

1 34.  OLI  JOHNSON  POST. 

GangiS  um  bja  Ola  Po£t, 
ungu  heimasaetur. 
konulaus  \  kuldagjo^t 
kaldrar  bicSur  nastur. 

135.  LEO  MELSTED. 
Vinnuytinn  Leo  langt 
leitar  fram  a  veginn, 
sveitamalin  saekir  ^trangt, 
sofnuninnar  megin. 


136.  Her  vicS  Ve^tanverana, 
vildi  eg  mega  skilja, 
saeki  beir  1  songvana, 
svo  sem  hva8  beb  vilja. 

46 


1  37.  Nu  eru  rmnir  ljoSa  leikir 
loksins  t>rotum  a, 
gufa,  eins  og  gamlir  reykir 
gnunum  ^trengjum  fra. 

1  38.  Eigio  JdiS  sem  hlu^tacS  haficS 
hei&ursro  og  fricS, 
ekki  vercSur  ur  t>vi  skaficS 
eitthvaS  pindu^t 

139.  /Etlunin  var,  alia  aS  telja 
upp  a  t>etta  blaS, 

en  sa  fjoldi  ur  ac5  velja, 
ekkert  vi£t  meS 

140.  Bondi,  eigSu  a  bui  fcunu 
bragagjoldin  min, 

eg  gercSi  bau  a<$  gamni  mmu 
graeskulau^t  til  bin- 

141.  Rott  er  £tundum  manni  a8  mega 
muna  litinn  song, 

mecSan  vonsku  -  veSrin  eiga 
vetrarkvoldin  long. 

T.  T.  KALMAN. 


47 


F>RESTIR. 


BREFKAFLI. 

SjaSu  til.  eg  sestur  er  \  saeticS  glacSa, 
t>o  se  ekki  lett  til  ljoSa, 
lifgar  andann  3takan  goSa. 

F>6  er  ekki  t>vi  acS  fagna  FacS  se  grocSi, 
ecSa  nokkur  andans  gleSi 
yfir  t>essu  sem  eg  kveSi. 

Hitt  er  satt,  t>aS  hugans  mykir  harSa 

meSan  nokkrir  vilja  vaka,  klaka, 
vercSur  ljuf  hin  gamla  3taka. 


RokkriS,  fcjacS  er  frungt  og  dapurt  t>egar 

nattar, 

ljosin  reyna^t  minni  mattar, 
manninum  sem  nakinn  hattar. 

Skeflir  yfir  skjolin  fle^t  sem  skyldu 

honum, 

fjarska  segir  fatt  af  einum, 
fela^t  vicSa  spor  i  leynum. 

Gomul  sar  og  grafnar  fcrar  £>ig  graeta’ 

og  erta, 

t>ess  ei  vert  ac5  vera  acS  kvarta, 
vetri  l  eigin  hjarta. 

48 


Sart  er  t>o  aS  sitja  i  gjogrum  svarta 

klungra, 

keim  sem  akaft  langar  lengra, 
lita  kreppa  aS  ser  brengra. 


Vaen^t  er  a  vaeng  aS  leita  vorsins 

trauma, 

t>ar  svo  undur  baegt  aS  dreyma, 
bar  er  sinu  haegt  a8  gleyma. 


Lyfta  ser  i  ljoman  af  t>eim  ljossins 

ondum, 

vera  um  £tund  a  vina  fundum, 
vorsins  ut  i  graenu  lundum. 


Loftsins  synir  syngja  a  greinum,  solu 

nae^tir, 

songva  snjallir  Vorsins  t>re^tir, 
t>eir  eru  rninir  naeturge^lir, 

Kemur  ljufur  k’orsteinn  t>ar  mecS  j^ySa 

blaeinn, 

Stefan  yrkir  allan  daginn 
undramatt  1  hjartaslaginn. 

Jonas  syngur  silfurhreinu  solarljocJin, 
Matthiasar  guSagloSin, 
gefur  t>reyttum  sigurmocSinn. 

Einar  hendir  hljomagnaegS  svo  hrekkur 

ottinn, 

H  annesar  vi8  hreysti  brottinn 
huglaus  geigar  vetrarnottin. 

49 


Pall  mecS  hyrum  hendingum  naer 

hjartans  aecSum, 

strengirnir  i  Steingrims  kvaecSum, 
stilla  t>egar  drjugast  blaecSum. 

GucSmundarnir  gygjur  sla  i  geisla  flae&i, 
longum  hafa  Krisijans  kvaeSi, 
kastaS  brjostsins  pyngstu  maeSi. 

Arnfleygt  Grimur  gripur  streng  svo 

gljufrin  ljoma, 
SigurSar  viS  astar-oma, 
alia  vaegir  storudoma. 

DaviS  eins  og  stormar  styrmi  stillir 

gandinn, 

risavaxni  ofurandinn 
ollu  myrkri  laevi  blandinn. 

SveitagoSinn  SigurSur  er  songvalaginn 
orcSicS  hef  beim  omum  feginn, 
er  eg  blakti  skugga  megin. 

Saelt  er  ac5  sofna  fra  beim 

silfurtonum, 

skyla  beb  rne8  skaldmocS  sinum 
skarinu  a  kertum  binum. 

Alt  er  rott  og  songvasaelt  um  svalan 

frera. 

baS  er  eins  og  sumra  svara 
sell  maettir,  guSleg  vara. 


T.  T.  KALMAN. 


